WicipediA 


Portiwgaleg 


Mae Portiwgaleg (hefyd Portiwgeeg; português neu'n 
llaw: língua portuguesa) yn iaith Romáwns a siaredir hi'n 
bennaf ym Mrasil, Portiwgal a rhai gwledydd eraill yn 
Affrica a De-ddwyrain Asia gan gynnwys Angola, 
Penrhyn Yerd e, Gini Bisaw a Mosambic. Mae ganddi 
statws swyddogol hefyd yn Nwyrai n Timor , Gini 
Gyhydeddol, a Macau. 

Mae'n iaith sydd'n agos iawn at y Galisieg, Sbaeneg a 
Chatalaneg, ac mae iddi elfennau sy'n debyg i'r Eidaleg a 
Ffrangeg gan fod ga y dair iaith ywreiddiau Lladin 


Cynnwys 

Portiwgaleg - Cymraeg 

Cyfarchion 

Cyflwyno chi'ch hun ac eraill 

Cyfeiriadau 


Portiwgaleg - Cymraeg 


Cyfarchion 

Bom dia = Bore da 

Boa tarde = Prynhawn da 

Boa noite = Noswaith dda / Nos da 

Oi = Helô 

Olá = Helô 

Como vai? = Sut mae? 

Como estás?= Sut mae? 

Bem = iawn 

..., obrigado = ..., diolch (g) 

..., obrigada = ..., diolch (b) 


Portiwgaleg (Português) 

Siaredir 

yn: 

Angola, Andorra, Brasil, 
Penrhyn Verde, Dwyrain 
Timor, Gini Bisaw, Macau, 
Mosambic, Namibia, 

Paragwâi, Portiwgal, Säo 
Tomé a Príncipe a gwledydd 
eraill. 

Parth: 


Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

262 miliwn (2014) 

Safle yn ôl 
nifer 

siaradwyr: 

6 

Achrestr 

ieithyddol: 

Indo-Ewropeaidd 

Italaidd 

Romáwns 

Italo-Western 

Western 

Gallo-lberian 

Ibero-Romance 

West-lberian 

Portiwgaleg-Galiseg 

Portiwgaleg 

c 

Vi 

îtatws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Angola, Brasil, Penrhyn 

Verde, Dwyrain Timor, Yr 
Undeb Ewropeaidd, Gini 
Bisaw, Gini Gyhydeddol, 
Macau, Mosambic, Portiwgal 
and Säo Tomé a Príncipe 

Rheolir 

gan: 

Instituto Internacional de 
Língua Portuguesa; CPLP 

Codau iaith 

ISO 639-1 

Pt 

ISO 639-2 

por 

ISO 639-3 

por 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 






I 


y 

Niferoedd: tywyll = iaith swyddogol. 



Cyflwyno chi'ch hun ac era.NI 

(Eu) Sou [Joäo] = [Siôn] ydw i 

(Tu) és [Angharad] = [Angharad] wyt ti (anffurfiol, Brasil) 

(Você) é [Carlos] = [Siarl] wyt ti 
(Ele) é [...] = [...] ydy e(o) 

(Ela) é [...] = [...] ydy hi 

(Nós) somos [...] e [...] = [...] a [...] ydyn ni 

(A gente) é [...] = [...] ydyn ni (anffurfiol, Brasil) 

(Vós) sois [...] = [...] ydych chi 

(Vocês) säo [...] = [...] ydych chi (anffurfiol, Brasil) 

(Eles) säo [...] = [...] ydyn nhw (g) 

(Elas) säo [...] = [...] ydyn nhw (b) 

Ffurfiau negyddol 

Rhoi 'näo' o flaen y berfau: 

Eu sou professor = Athro ydw i 
Eu näo sou professor = Dim athro ydw i 

Ffurfiau gofynnol 

Rhoi'?' ar y diwedd 

Você é professor = Athro wyt ti 

Você é professor? = Athro wyt ti? (Ydy e'n gywir?) 

Ela nào é médica > Ela näo é médica? 

[médica = meddyg] 

Cyfeiriadau 

1. "Estados-membros da CPLP" (http://www.cplp.org/id-22.aspx) (yn Portuguese). 28 Chwefror 
2011 . 



Argraffiad Portiwgaleg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 






w 1 11 jtiu r Chwiliwch am Portiwaalea 

• ■ - 23 

yn Wiciadur. 

i 

f Vjj Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 

ndex.php?title=Portiwgaleg&action=edit). 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Portiwgaleg&oldid=2277433" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 06:08. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

















